ADDUNED JEP AF AH 


Barns nu 


MERCH, 
; * 

Pa beth fy nhad sy'n blino'th fron, 
Paham yr wyt yn wylo? 

Dy fantell hardd a wriaeth fy llaw, 
Paham 'rwyt yn ei rhwygo? 

Ai Ammon greulon ga'dd y dydd, 
A ffoi' 'rwyt am dy fywyd, MU 

A. fu'r Jehofa, O! fy nhad, 
'N anífyddlon i'w addewid. 


TAD 


Na, na, fy merch, fy anwyl ferch, 
Jehofa a fu'n ffyddlon, 
Ac Israel drwyddo ga'dd y dydd; 
Âr fyddin : meibion Ammon, Kb, 
Tydi, tydi, sy'n peri'r ôll, 
Dydad a ddarostyngaist; | 
O na ddoi angau i'm rhyddhau, 
OY gofid” a  gynhyr faist. 


| MERCH. 


O!f' anwyl dad, atolwg, d'wed, 7 
Beth wnesi'th anfoddloni?” 

Yn ngwydd y nefoedd, tystio wnal 
Fy mod i yn dy garu, " 








2 


O bicell chwerw i fy mron, 
_ Pa eiriau 'nawr ddywedaist? 
“Tydi, tydi, sy'n peri'r oll, 

Dy dad a ddarostyngaist.” 


TAD, 


Paid wylo ferch, nid wyf yn ddig: 
Yn d' erbyn, Ior sy'n gwybod, 
Dy garu 'rwyf a chariad tad, 
Ond gwae i'm 'nawr Jy ganiod,. 
Paham na redai'r ci i ma's 
_ Yn flaenaf fel arferol? 
Neu un o'r llaneiau'n llon fel cynt, 
Wm groesaw nol yn siriol? 


Fy merch, fy merch, p'odd d'wedai'r gair 


Fy nghalon sydd yn gwaedu, 
Yr haul a weli'n machlud draw, 
Ddaw 'nol yn ddisglaer foru, 
Ond O! mae gyrfa o dy flaen, 
A hoouo'n un na dderfydd, 
Dy ladd sydd raid, O! dyna'r gwif,. 
Ath dad ull y llofrudd. ' MA 


Wrth fyn'd i'r yhyfel id r llu, 
I Dduw gwnes ammod fyrbwyll; 
Os rhoddai'r gelyn yn fy llaw, 
Y caffai'n offrwm didwyll 
Y cyntaf un a ddoì i'm ewrdd 
O'r teulu wrth “eyd 
Ond ni feddyliais mae Ma 
Fai' tn F^ y anw yfylyd 








o 


Mewn galar dwys mae fy enaid gwan, 
Paham yr Addunedais, 

O lariadd feinwen hardd ei llun, 
Fy unig ferch a leddais! 

O! cred fy ngair fy ngeneth fwyn, 
R'wyf bron a marw o hiraeth, 

Fy mywyd hoff yn wir a rown, 
I'th gadw rhag marwolaeth, 


MERCH. 


Fy nhad, fy nhad, anwylaf dad, 
'Rwyt wedi rhoi'r addunedd, 
A marw raid i mi mae'n wir. 
Ni elli mwy fy ngwared, 
Yr unig gais rwy'n ofyn yw, 
Cael dau-fis i alaru, 
Ar hyd y gwyllt fynyddoedd hyn, 
Cyn caffael fy offrymu. 


Ac yna pan y delo'r dydd, 
Mi frysiaf nol yn union; 
A'm heinios roddaf er dy fwyn. 
I lawî o lwy rfryd. calon, 
Ac ni chai ddewyd i'th Ferch erioed, 
Tth erbyn ymgydynu, 
Fe gaiff dy ammod fod mewn grym,. 
Â Duw ei anrhydeddu. 


A phan bo'r enaid wedi ffoi, 
O rho fy nghorff truenus, 

Dan gysgod y balmwydden draw, 
Ar lan y nant alarus; 











Fel bo'i hiraethlon dwrf y dwr.. i 
A'r awel fwyn ymuno, 





Mewn galarnadau wrth y bedd, “Mw 
Lle mae dy ferch yn huno. “8 
Mae blodau'r gwanwyn oll yn llon; FE 


Oddiamgylch i mi'n gwenu, | 
Fe ddaw y gauaf du i'w lladd, 

Ond cant yr haf cyn hyny, ; 
Ond O! i mi o flaen yr hal, 
Fe ddaw y du ddiwrnod, 

Yn fy moreuddydd gwelir fi, 
Yn gorweld yn fy meddrod, 


O! ferched Israel peidiwch byth Â <. *b 
Atolwg fy anghofio, i “ 

Dihidlwch ar fy ngharegfedd, >. 
Eich dagrau wrth fynd heibio; , .. 

A chenwch hefyd alar gan, '» 
I'r forwyn a offrymwyd, Y 

Er mwyn ei thad yn rhodd i Dduw,, 

O'i bodd yn nghanol bywyd. 





